સં- ૨૦૪૯ | મહા સુદ - ૦૯ | સોમવાર | તા.ઃ 


૩૦.૦૧.૨૦૨૩ | 51002 [૫૦. : 


11 12 રિશ 
પળ 2023 


3૩301૫84 


1012 | [000.: -91 7801877774, -91 7718977774 | 5૧1૧1101 ત1101041111૯0 (એ ૬11વ।1.€૦।11 


શ્રી અ.ભા.ક.ક. પાટીદાર સમાજ પૂના ઝોન કારોબારી સભા 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ - પુના ઝોનની સભા રવિવાર 
તા. ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ ના રોજ સવારના ૧૦-૦૦ 
કલાકે પાટીદાર ભવન પુના મુકામે ઝોનના પ્રમુખ 
પ્રો. ડૉ.પુરુષોત્તમ ખીમજી પોકારના અધ્યક્ષપદે 
યોજવામાં આવેલ. 

સૌ પ્રથમ મહામંત્રી, ચતુરલાલ 
લીંબાણી દ્વારા ઉપસ્થિત સર્વે સભ્યોનું શાબ્દિક 
સ્વાગત કરવામાં આવેલ. સભાની શરૂઆત 
સામુહિક પ્રાર્થના દ્વારા કરવામાં આવેલ, ત્યારબાદ 
ઘટક સમજો તેમજ કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજના સભ્યો તેમજ સીમા ઉપર દેશના 
વીરજવાનો જે શહીદ થયેલ છે તેમના માનમાં બે 
મિનીટ ઉભા રહી શ્રદ્ધાંજલે અર્પણ કરવામાં 
આવેલ. 

એજન્ડા મુજબ પુના ઝોનની તા. ૦૬- 
૧૧-૨૦૨૨ ની સભાની મિનીટ્સ નું વાંચન 
મહામંત્રી ચતુરલાલ લીંબાણી દ્વારા કરવામાં 
આવેલ જેને સર્વાનુમતે બહાલી આપવામાં 
આવેલ. 

ત્યારબાદ પ્રમુખશ્રી પ્રો. પુરુષોત્તમ 
દ્વારા તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ અને ૦૧-૦૧-૨૦૨૩ ના 
રોજ ના રોજ બેંગ્લોર મુકામે યોજાયેલ શ્રી અ. ભા. 
ક. ક. પાટીદાર સમાજની કારોબારી સભાનો 
અહેવાલ સભા સમક્ષ રજુ કરેલ જેના પર સભ્યોએ 
પોતપોતાના મંતવ્યો રજુ કરેલ જેને પ્રમુખશ્રી 
દ્વારા છણાવટ કરવામાં આવેલ. 


1) સર્વ પ્રથમ શ્રી અ. ભા. ક. ક. 
પાટીદાર સમાજ દ્વારા ભૂજ ખાતે સંપાદિત જમીન 
ના ભૂમિદાન અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવેલ. 
૩.૫ એકર અધિગ્રહણ ભૂમી પર શ્રી અ. ભા. ક. ક. 
પાટીદાર સમાજ દ્વારા મેગા પ્લાન તૈયાર 
કરવામાં આવેલ છે જેમાં બહુવિધ ઉપયોગી 
સમાજવાડી, કન્યા છાત્રાલય, વિધાર્થી છાત્રાલય 
તેમજ સ્કુલ અને ઈત્યાદી ભવનોનું નિર્માણ 
કરવાનું પ્રયોજન છે. ગત મિટીંગમાં સર્વાનુમતે 
નક્કિ થયા મુજબ ઘટક સમાજોને જે લક્ષ્ય 
સોપવામાં આવેલ તે અંગે સમીક્ષા કરવામાં 


ઘર્માર્થ જામ મોક્ષાળાં ગારોન્વ મૂલમુતમમ્‌ 
રોમાસ્તસ્યાપણ્તારઃ કપડા 


મકાનને બારીઓ, બારીઓને પરદા- 
શુદ્ધ હવા ઘરમાં આવી ન જાય એની જડબેસલાક 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. 
ખુલ્લા શરીરે, ખુલ્લા દિલે, ખુલ્લામાં 
ખુલ્લી હવા ખાવાનો ય કંટાળો આવે છે. એટલે 
રોગોને પણ ખુલ્લેખુલ્લા મોકળું મેદાન મળી જાય 
છે. 


તમાકુવાળાં પાન ખવાય છે પણ 
તુલસીનો છોડ અળખામણો લાગે છે. 
ઘરમાં મોંઘામાં મોંઘુ ડાઈનીંગ ટેબલ 
છે પણ ખુરશીમાં બેસવાની શક્તિ નથી, 
ગુલાબજાંબુથી છલોછલ ભરેલો કટોરો નજર સામે 
જ છે પણ ડાયાબીટીઝ છે, ચોખ્ખા ઘીથી લથપથ 
એય મજેની સુરતની ધારી આંખો આગળ જ છે 
પણ શું કામની ? બ્લડપ્રેશર છે. ગરમાગરમ 
મેથીના ગોટાને લીલાંછમ, તીખાં, તમતમ 
લવિંગીયા તળેલાં મરચાં છે. પણ એસીડીટી-પિત્ત 
છે, પીસેલી લાલચટાક લસણની ચીકણી ચટણી 
છે પણ હરસ-મસા છે અને એ.સી. રૂમમાં મખમલી 
સુંવાળી સુંવાળી ડનલોપીલોની મસ્ત પથારી છે 
પણ ઉંઘ આવતી નથી. આ તે કંઈ જિંદગી 
કહેવાય ? એટલા માટે જ બધા કહે છે કે : 


શરીરની માંદગી- બિમારી માટે ખુદ 
માણસ પોતે જ જવાબદાર છે. ગોળના ઢેફા ઉપર 
કીડીઓ ઉભરાય એમ પાણી પુરીની લારીઓ 
ઉપર ઘરવાળીઓ તૂટી પડે છે. જીભના ચટાકા 
આગળ કોઈને ય એઠી ડીશો, ડોલનું ગંદુ પાણી, 
એક જ માટલામાં ગંદાગોબરા અસ્વચ્છ હાથોથી 
પૂરી તોડી વારંવાર ભરાતું પાણીને સડેલા 
બટાટાનો છુંદો કોઈને ય દેખાતો નથી. વડાપાઉં, 
બર્ગર, પિઝ્ઝા, પાંવભાજી હોટડોગ, રગડાપેટીસ 
જેવા જંકફૂડ ખાવા માણસ રઘવાયો રઘવાયો થઈ 
આખા ગામની લારીઓ, ખૂમચા, ખાઉધરા 
ગલીમાં દોડવામાં પાછી પાની કરતો નથી પછી 
આખાગામની બૂમો પાડે છે. મને પેટમાં દુ:ખે છે, 
મારું જ પેટ મને ભારે કેમ લાગે છે ? હવે પહેલાં 


સિકંદરાબાદ સમાજના ચિંતલ 
વિભાગ માં સમાહિંક બાળ 


સિકંદરાબાદ સમાજના ચિંતલ 
વિભાગ માં સપ્તાહિક બાળ સંસ્કાર કેંદ્ર ના 
મિશન અભિમન્યુ અંતર્ગત 26 જાન્યુઆરી 
નિમિત્તે બાળકોએ પોતાના સ્વહસ્તે તિરંગા 
બનાવી પુરો માહોલ રંગીન બનાવી દેશ 
ભક્તિનું વાતાવરણ બની ગયેલ હતું. અદભુત 
પ્રસ્‍તુતિ ના મેંટોર તરીકે સુશીલાબેન 
સોમજીયાણી, ગીતાબેન સોમજીયાણી અને 
ક્રિષ્ણાબેન અખિયાણી હતાં. 


આવી. તે મુજબ ઘટક સમાજના હોદ્દેદારોએ 
ભૂમિદાન કાર્ય અંગેની જાણકારી સભાને આપેલ 
તે મુજબ તેમને સોપવામાં આવેલ ભૂમિદાન 
લક્ષ્ય પૂરું કરવાની બાહેધરી આપેલ. આ કાર્ય 
માર્ચ મહિના સુધી પૂર્ણ કરવું એવો સર્વાનુમતે 
નિર્ણય લેવામાં આવેલ. 

2) શ્રી અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર સમાજ 
દ્વારા આયોજિત સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ 
તેમજ અધિવેશન નખત્રાણા મુકામે તા. ૧૧ મે થી 
૧૪ મે ૨૦૨૩ દરમિયાન ઉજવવાનું નક્કિ 
કરવામાં આવેલ છે. જેના અંતર્ગત શ્રી અ. ભા. ક. 
ક. પાટીદાર યુવાસંધ સ્વર્ણિમ મહોત્સવ અને 
મહિલા સંઘ રજત જયંતી મહોત્સવ નું આયોજન 
પણ નિર્ધારિત કરેલ છે જેમાં સમાજના સર્વ ભાઈ- 
બહેનોને સહભાગી થવા માટે આગોતરા નિમંત્રણ 
માટે શ્રી અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર સમાજના 
પદાધિકારીઓ ઝોનની ઘટક સમાજોને રૂબરૂ મળી 
નિમંત્રણનું પ્રયોજન જણાવેલ છે તે અંગે ચર્ચા 
કરતા સર્વાનુમતે એવો નિર્ણય લેવામાં આવેલ. 
૧૦ ઘટક સમાજ્નોને ત્રણ વિભાગમાં વહેચી જે 
અનુસાર (૧) શ્રી પાટીદાર સમાજ પુના, પિંપરી- 
ચિંચવડ, કૉંઢવા તેમજ રાયગડ (૨ર) શ્રી 
ભીમાશંકર પાટીદાર સમાજ અને નારાયણગાંવ- 
આળેફાટા પાટીદાર સમાજ (૩) શ્રી સોલાપુર 
પાટીદાર સમાજ, દૌંડ-ચૌફુલા-શિરુર સમાજ, 
બારામતી સમાજ તેમજ અક્લુજ-પંઢરપુર 
પાટીદાર સમાજ આ મુજબ ત્રણ વિભાગમાં 
આગોતરાં આમંત્રણ માટે સભાઓ ફેબ્રુઆરી- 
માર્ચમાં યોજવી. 

3) શ્રી અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર સમાજ 
દ્વારા આયોજિત સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ 
નિમિતે અધિવેશન નખત્રાણા મુકામે તા. ૧૧ મે 
થી ૧૪ મે ૨૦૨૩ દરમિયાન ઉજવવાનું નક્કિ 
કરવામાં આવેલ છે. જેના અંતર્ગત શ્રી અ. ભા. ક. 
ક. પાટીદાર યુવાસંધ સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ 
અને મહિલા સંઘ રજત જયંતી મહોત્સવ નું 
આયોજન પણ નિર્ધારિત કરેલ છે તેના 
આયોજનને પહોંચી વળવા માટે નવતર પ્રયોગ 
અંતર્ગત રદ્દી થી સમૃધીનું આયોજન સર્વ સમાજો 
માટે કરવામાં આવેલ છે જેના અંતર્ગત દરેક 
સમાજોના દરેક કુંટુંબ તેમજ વ્યવસાયિક ફર્મ દ્વારા 
ઉભી થતી રદ્દી-પસ્તી, પ્લાસ્ટિક, લોખંડ, કાંચ 
ઈત્યાદી ભંગાર જેવી કોઈપણ રદ્દી એવમ્‌ ભંગાર 
ઘટક સમાજ દ્વારા સંકલન કરવું અને સ્થાનિક 
યુવક મંડળ દ્વારા તેનું નિયોજન કરવું તે દ્વારા જે 
રક્મ ભેગી થાય તે ઝોન સમાજ દ્વારા શ્રીસમાજ 
પાસે પહોંચાડવાની ચર્ચા ગત મિટીંગમાં થયેલ 
તે અનુસંધાને સમીક્ષા કરતા લગભગ દરેક 
સમાજોએ તેમના પ્રયત્ન મુજબ રદ્ધીની રક્મની 
જાણકારી સભામાં આપેલ. તે અંગે સર્વાનુમતે 


જેવી ભૂખ લાગતી નથી. હવે તમે જ કહો, આમાં 
દોષ કોનો ? કરો તેવું પામો કહે છે બધા પણ 
સમજનારા કેટલા ? 

કોઈ પીવે છે, કોઈ ખાય છે, કોઈ સૂંઘે 
છે, તો કોઈ વળી દાંતે ઘસે છે - હા, આ તમાકુની 
વાત થાય છે. તાળીઓ પાડી પાડી તમાકુ ખવાય 
છે, ફેશન ખાતર દેખાદેખી સીગરેટો પીવાય છે, 
કેટલીક સ્ત્રીઓ પુરુષ સમોવડી થવાની 
ઉતાવળમાં હવે જાહેરમાં વટભેર ફૂંકો મારે છે. 
તમાકુને નાનાં દર્દો પોષાતાં નથી એટલે કોઈ 
પહેલા એટેકમાં જ ઉકલી જાય છે તો વળી કેટલાક 
કેન્સરથી રીબાઈ રીબાઈને મરે છે. રોગોને પણ 
પોતાનું સ્વમાન હોય છે એટલે પૈસે ટકે જે સુખી 
હોય છે એમને ઝટ પસંદ કરે છે ! 

માણસની પોતાની ઇચ્છા વગર 
ક્યારેય કશું ય પેટમાં જતું નથી. બે પગ બાંધી, બે 
હાથ પકડી રાખી હજુ સુધી કોઈ માણસે બીજા 
માણસને પયૈયાની ભેળસેળ વાળો કેરીનો રસ 
પીવડાવ્યો હોય કે ગઇકાલનાં ફેંકી દેવા જેવાં 
ભજિયાં જે વાસી છે તે આજે ફરી ગરમ કરી 


ખવરાવ્યાં હોય એવું તો હજુ સુધી સાંભળ્યું નથી કે 
જોયું નથી. માણસ જે કંઈ પોતાના પેટમાં પધરાવે 
છે. તે પોતાના હાથે જ લઇ સ્વેછાએ જ પધરાવે 
છે એટલે છે એટલે ડોકટરોનાં તગડાં બિલો પણ 
પોતાની પરસેવાની કમાણીથી પોતાના હાથે જ 
ચૂકવવાં પડતાં હોય છે. જે કરે એ ભરે એ જ 
કહેવત કામ લાગે છે. ખાડો ખોદે તે પડે. 

કસરતને ને માણસને હવે બારમો 
ચંદ્રમા છે. ગલીના નાકે પાન ખાવા જવાય એ 
કીક મારી બાઈકને કષ્ટ આપે છે , પાન તો ઠીક 
ઘરમાં સોફા ઉપર બેઠો હોય ને તરસ લાગે તો 
રસોડામાં એ જઈ શક્તો નથી. ઘરવાળીને બૂમ 
પાડશે પાણી આપજો ને ! પછી પગ રીસાવા લાગે 
છે. 

આખા દિવસમાં જે આખા શરીરે 
પરસેવો વળે એવી મહેનત કે કસરત કરતા નથી 
તેમને હાઈબલ્ડ પ્રેશરનો કૃત્રિમ પરસેવો વેઠવો 
પડે છે. સૌ કોઈ જાણે છે કે પેટમાં દાંત નથી હોતા 
છતાંય પૂરું ચાવ્યા વગર જ ભોજન ઉતાવળમાં 
પૂરું કરી દે છે તેના માટે રોગ પણ ઉતાવળે આવે 
છે. ભૂખ વગર ન ખાવું એ સ્વાદની ગેરેંટી હોવા 
છતાં ઘણાની ચક્કી આખો દિવસ ચાલુ જ હોય છે. 
શુદ્ધ, સાત્ત્વિક કુદરતી નાળિયેર પાણી છોડી 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર મહિલા મંડળ 
સુરત ઉત્તર ઝોન દ્વારા તારીખ 29 / 1 / 2023 ના 
રોજ આનંદ મેળાનું આયોજન શાંતિ મંગલ હોલ 
સુમુલ ડેરી રોડ કતારગામ ખાતે ભવ્ય રીતે 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

આનંદ મેળામાં ખાણીપીણીના 20 


મુન્દ્રા પાટીદાર સનાતન સમાજ પ્રેરિત પાટીદાર 
યુવક મંડળ અને શિક્ષણ સમિતિ આયો જિત.... 


રિ 


જે કા ફે 
ઈલ સર 


આ સફળ પોગ્રામ ને કારણે આપણે બીજા પણ શિક્ષણને લગતા પોગ્રામ કરી ક. તમામ 


સમાજના અને યુવક મંડળના સભ્યોથી આ પોગ્રામ સફળ રહ્યો તેથી સર્વ લોકોનો આભાર... 


છત્તીસગઢ રીજીયન માં 
મિશન અભિમન્યુ.. 


૦6 1૨૦૭1૦1 ના રાજનંદગામ મધ્યે મિશન 
અભિમન્યુના સત્રમાં મેન્ટર્સ નીતાબેન, 
ચંચલબેન, મીનાબેન, હેતલબેન અને સર્વે 
અભિમન્યુ રૂપી બાળકોએ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઓમ 
નાદ , ધ્યાન સ્લોક લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની 
આરતી એરોબિક્સ અને વસંત પંચમી નિમિત્તે 
વકૃત્વ શીખડાવવામાં આવ્યું. 


રાટ્પિતા મહાત્મા ગાંધીનું નિધન 

આપણા પિતા ગાંધીજી અલબત્ત 
। મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીનો જન્મ પોરબંદર 
જ (ગુજરાત, ભારત)માં એક હિંદુ (વૈષ્ણવ 
વણિક) પરિવારમાં થયો હતો. તેમના 


ઝા વડવાઓ વ્યવસાયે ગાંધી-કરિયાણાનો ધંધો 
કિ દં કરતા હતા, પરંતુ તેમની પહેલાની ત્રણ 

ણ પેઢીમાં કોઈએ ગાંધીનો વ્યવસાય કરેલો 
નહીં. વડવાઓ કોઈક ને કોઈક રજવાડાના દીવાનપદે રહ્યા હતા. તે વખતે 
હિદુ સમાજમાં પ્રચલિત બાળવિવાહની પ્રથાને કારણે મોહનદાસ ગાંધીનાં લગ્ન 
ફક્ત ૧૩ વર્ષની વયે કસ્તૂરબા સાથે થયાં હતાં. મોહનદાસ ગાંધીને ૪ પુત્રો 
હતા, સૌથી મોટા પુત્ર હરિલાલ, ત્યાર બાદ મણીલાલ, ત્યાર બાદ રામદાસ 
અને સૌથી નાના પુત્ર દેવદાસ. આઝાદી મળ્યા બાદ દેશના વિભાજનથી 
વ્યથિત મહાત્મા ગાંધીજીની નથ્થુરામ ગોડસેએ ૩૦મી જાન્યુઆરી ૧૯૪૮ના 
રોજ પ્રાર્થનાસભામાં જતી વેળા ગોળી મારીને હત્યા કરી નાખી હતી. તેઓ 
અત્યંત પ્રતિભાસંપન્ન નેતા હતા. તેમણે અંગ્રેજ સરકાર પાસેથી દુનિયા દંગ 
રહી જાય તે રીતે ભારત દેશને આઝાદી અપાવી. તેમની અહિસક ચળવળની 
ફ્લિસૂફીએ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શાંતિપૂર્ણ તબદીલી ઉપર ખૂબ 
ઊંડો પ્રભાવ પાડ્યો. તેમના શબ્દોમાં આ ચળવળ એ એક સત્યાગ્રહ હતો; 
અને આખરે તેમણે સફળતા મેળવી એ સાબિત કરી બતાવ્યું. 


કરીમનગર (તેલંગાણા) 

માં મિશન અભિમન્યુ ના 

સાપ્તાહિક બાળ સંસ્કાર 
નદરનું લાકડ. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર મહિલા 
મંડળ, કરીમનગર (તેલંગણા) દ્વારા 
આજ રવિવાર તા. 29-01-2023 ના 
રોજ મિશન અભિમન્યુ ના સાપ્તાહિક 
બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર માં આજ દરેક 
બાળકોને શ્ર્લોક નું પારાયણ કરવામાં 
આવેલ. ઉપયોગી વાર્તાઓ બાળકોને 
સાંભળાવી પ્રભાવિત કરેલ અને છેલ્લે 
હનુમાન ચાલીસા નું પારાયણ 
કરવામાં આવેલ. ભાગ લેનારા બાળકો 
ની સંખ્યામાં પણ વૃદ્ધી જોવા મળી રહી 
છે. 


શ્રી ગુજરાતી સમાજ, વિશાખાપટ્ટનમ 


વિશાખાપટ્ટનમમાં 
શ્રી ગુજરાતી સમાજના 
ભવનનું બાંધકામ કાર્ય 
(અંડર ગ્રાઉન્ડ ડબલ 
પાર્કિંગ, બેસમેન્ટ અને 
ફર્સ્ટ ફલોર, કોન્ફરન્સ 
હોલ સુધી પૂર્ણ કરી ગત 


રે. ૨. 
ક. 
તા.ર૪-૭-રરના મુખ્ય યજમાન ગોવિંદભાઈ ધોળકીયા (5 1ર 1% 
ગ્રુપ) સુરત અને ગુજરાત સરકારના »૫1ર1- પારલે વિભાગના 
પદાધિકારીઓ અને અન્ય મહાનુભાવો અને સમાજજનોની હાજરીમાં 
ઉદ્ઘાટન મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. 

ત્યારબાદ ઉપરના ત્રણ ફલોરનું બાંધકામ ચાલુ કરવાનું હતું પણ 


હિમ્મૂધભાઈ પટેલ 


સમાજના પ્રમુખ સંઘવી હેમેન્દ્રભાઈ ચોકસીભાઈનું તા.૩૦મી 
નવેમ્બરના અચાનક અવસાન થવાથી સમાજનું કામ થોડા સમય માટે 
બંધ થઈ ગયું હતું. 

ગત તા.૧૯-૦૧-૨ર૩ના નવા સુકાનીઓની વિચારણા કરવા 
કારોબારી સભ્યોની અને ટ્રસ્‍ટી સભ્યોની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં 
સર્વાનુમતે પ્રમુખ પદ માટે શ્રી પટેલ હિમ્મતભાઈ ખેતાભાઈ લિંબાણી 
અને મહામંત્રી પદ માટે પટેલ ઈશ્વરભાઈ કાન્તીભાઈ લિંબાણીની 
નિમણૂંક કરવામાં આવી હતી. 

તેઓએ સમાજના સાથ અને સહકાર અને ઉત્સાહથી આગળનાં 
ભવનભબાંધકામનાં કાર્યો પૂર્ણ કરવાની ખાતરી આપી અને સૌ સભ્યોએ 
તાળીઓના ગડગડાથી તેઓને અભિનંદન આપ્યા હતા. બાદરાષ્ટ્રગીત 
ગાઈ સભાનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું.૮» 


ચરોતર વિભાગ દ્વારા કારોબારી સભાનું 
આયોજન (સરદાર પટેલ રીજીયન) 


તા. 29/1/2023 ના રોજ યુવાસંઘ, 
સરદાર પટેલ રીજીયન - ચરોતર વિભાગની 
કારોબારી સભા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 
ભૂમિ પર ચરોતર વિભાગ ના યંગ પ્રભારી, મહેન્દ્ર 
ચૌહાણના અધ્યક્ષ સ્થાને શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતન યુવક મંડળ, ચીખોદ્રાની 
યજમાની હેઠળ સવારે 9.00 કલાકે યોજવવા મા 
આવેલ. 

સર્વ પ્રથમ દરેક યુવા મંડળની 
ઉપસ્થિતીની નોંધ લેવામાં આવેલ.જેમાં બધા 
યુવા મંડળો ઉપસ્થિત નોંધાયેલ. 

ડિવિઝન સેક્રેટરી નિલેશ દિવાણી દ્વારા 
સ્વાગત સાથે સ્થાન ગ્રહણ કરાવી એજન્ડા 
જણાવી પ્રભુ પ્રાર્થના કરાવી સભાનો શુભારંભ 
કરાવેલ. 

આમંત્રણને માન આપીને રીજીયન 
મિશન ચેરમેન વિઠ્ઠલ ભાવાણી તથા રીજીયન 
ટ્રેજરર ગૌતમ પોકાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તથા 
ચીખોદરા મંડળના પ્રમુખ રમેશભાઈ ઉપસ્થિત 
રહ્યા હતા. 

ચીખોદરાના યુવા મંત્રી કિશોરભાઇ 
ઉપસ્થિત સર્વેને શબ્દો રૂપી પુષ્પોથી આવકાર 
આપેલ. 

આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ ગયેલ 
દિવંગત સ્વજનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરેલ. 

વિભાગીય મિશન ચેરમેન વસંત 
લીંબાણી દ્વારા સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ તેમજ રીજીયનની 
ગતિવિધિની જાણકારી આપેલ તથા હૈદરાબાદ 
ખાતે વોલીબોલ તથા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની માહિતી 
આપેલ સાથે બીજું રદ્દી થી સમૃદ્ધિ ની વિષે પુણે 
પણે માહિતી સાથે કાર્ય અંગે જણાવેલ. 

વોલીબોલ કાર્યક્રમ વિષે ચર્ચા 
કરવામા આવેલ જે ગત કારણોસર મુલતવી 
રાખવામાં આવેલ અને આજની સભા સર્વના મતે 
એપ્રિલનાં અંતમાં અથવા મે માસ નાં પહેલાં 
અઠવાડિયે કરવો અને ફરજિયાત સરવે મંડળે 


ટીમ નોંધાવી આવવું ભાગ લેવો એવુ નક્કી 
કરવામાં આવેલ. 

મિશન ચેરમેન વિઠ્ઠલ ભાવાણી દ્વારા 
આગામી કાર્યક્રમ ત્રિવેણી મહોત્સવ માટે સૂચન 
કરવા જણાવેલ તથા મંડળ માંથી વધારે સંખ્યા 
ભાગ લે તેવી અપીલ કરેલ અને આ વિષય પર 
વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલ 

વિભાગીય મિશન ચેરમેન વસંત 
લીંબાણી જણાવેલ કે થીમ કન્વીનરની હાજરી 
ખૂબ જરૂરી છે તથા ભવિષ્યમાં મા મંડળ માંથી 
ટેલેન્ટ હોય એવા સભ્યો જોડાય તેવા પ્રયત્નો 
કરસો. 

ડિવિઝન ચેરમેનની ભૂમિકાના 
ઉદબોદન માં પ્રભારી, મહેન્દ્ર ચૌહાણ દ્વારા 
આગામી કાર્યક્રમ માટે સર્વે મંડળનો સાથ સહકાર 
મળે તેમાટે થનગનાટ, વોલીબોલમા સરવે મંડળ 
ભાગ લે તથા ત્રિવેણી સંગમ મહોત્સવ માટે 
મંડળ માંથી વધારે સંખ્યા ભાગ લે તેવું જણાવેલ. 
બીજુ તેમાં ઉમેરાતાં જણાવેલ કાર્યક્રમો કરીશું 
અને ફંડ વ્યવસ્થાની પણ વાત કરેલ, સારા 
પ્રમાણમા મીટીંગ મા સંખ્યા હાજર રહેતા આભાર 
માનેલ. આગામી સમયમાં આપણે સહુ મિત્રો 
સાથે મળી સમાજ ઉપયોગી કાર્યક્રમો કરીશું તેવું 
જણાવેલ. 

આભાર વિધિ વિભાગીય જોઇન્ટ 

સેક્રેટરી નીતિશ લિંબાણી ર્હારા કરવામાં આવેલ. 
આભાર વ્યક્ત કર્યા બાદ રાષ્ટ્રગાન ગાઈ સભાને 
પૂર્ણ જાહેર કરેલ. 

સભાની સમાપ્તિ બાદ સહુ મિત્રો 
અલ્પાહાર લઈ પોતાના ગતવ્ય સ્થાને પ્રસ્‍થાન 
કરેલ. 

સભાનું સંચાલન ડિવિઝન સેક્રેટરી 
નીલેશ દીવાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. 


પ્રવકતા સંયોજક 


બીજોય ભાવાણી, પેટલાદ 


સિજીયનમાં મિશન અભિમન્યુ 


પ/ઝર 1ર૦૦બા ના અંતર્ગત 
આવનાર બાલાઘાટ મહિલા મંડળ 
દ્વારા 26 જાન્યુઆરી ના 
ઘ્વાજારોહણ સાથે સરસ્વતી 
પૂજનથી ગણતંત્ર દિવસ ઉજ્જવવા 
માં આવ્યું . એ દિવસે નાના બાળકો 
તથા બલિકાઓ માટે રામતગમતનું 
પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું. 


લવજેહાદ-ધર્મપરિવરતન મૂદેુંભઈમાં 


હિન્દુ ન શિ 
મુંબઈના દાદર શિવાજી પાર્કમાં જન 
આક્રોશ રેલી યોજી હતી. આ રેલીમાં 
મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. 
લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે રાજ્ય 
સહિત સમગ્ર દેશમાં લવ જેહાદ અને 89 
ધર્મપરિવર્તન સામે કાયદો લાગુ થવો [41 
જોઈએ. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે 
કે સવારે 10 વાગ્યાથી આ વિશાળ 
રેલી દાદર શિવાજી પાર્કથી કામગાર 
સ્ટેડિયમ સુધી યોજાઈ છે. હિન્દુ 
સંગઠનોએ સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાંથી એક 
લાખથી વધુ હિન્દુ સમુદાયના લોકોને 
એકસાથે લાવવાની તૈયારીઓ કરી 
લીધી છે. 

રેલીમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ 
(8110), 1૨55 અને 811 સહીત 
અનેક હનુ સંગઠનો દય થયા હતા. 


સમયથી કરી રહ્યા છે. 
છેલ્લા 2 ક અ બનાવવો જોઈએ. 


હિન્દુ રંગઠનોએેજનઆકોશરેલીયોજી 


જોકે તમામ હિન્દ સંગઠનો દેશભરમાં 40 થી વધુ હિન્દુ જનાકોશ રેલીઓ 
લવ જેહાદ અને ધર્મપરિવર્તન સામે કાઢવામાં આવી છે, પરંતુ આજની 
કાયદો લાગુ કરવાની માંગ ઘણા રેલી ઘણો મોટી છે. લોકોની માંગ છે. 


મહારાષ્ટ્રમાં લવ જેહાદ વિરૃદ્ધ કાયદો 


લવજેહાદ અને ધર્મપરિવર્તન સામે કાયદો લાગુકરવાની માંગ 
રેલીમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, [55 અને ભાજપ પણ સામેલ 


એવો નિર્ણય લેવામાં આવેલ હજુ પણ વધુ પ્રયત્ન 
કરી વધુમાં વધુ રદ્દી થી સમૃદ્ધિનું લક્ષ્ય પૂર્ણ કરવું. 

4) શ્રી સમાજ દ્વારા વાર્ષિક દિવાળી 
બોણી અંગે ચર્ચા કરતા પુના ઝોન સમાજના 
ખજાનચી, દેવશીભાઈ પોકાર દ્વારા જાહેર 
કરવામાં આવેલ ૨૦૭૭ સુધીની દિવાળી બોણી 
સર્વે સમાજો દ્વારા પહોંચાડવામાં આવેલ છે. સવંત 
૨૦૭૮-૭૯ દિવાળી બોણી ૩૧ માર્ચ પૂર્વે 
ખજાનચી પાસે જમા કરાવવા માટે સર્વે સમાજોને 
વિનંતી કરવામાં આવેલ. દિવાળી બોણીની જમા 
રક્મ માંથી શ્રીસમાજ દ્વારા ૨૫% રક્મ નિરાધાર 
વિધવા બહેનોને અંદાજે ૦૭ લાખ રૂપિયા સુધીની 
રક્મ સોપવામાં આવેલ છે તેમજ ૨૫% રક્ક્મ 
પ્રમુખ સહાય નિધિ અંતર્ગત ૧ કરોડ પ લાખ 
આકસ્મિત નિધિ અંતર્ગત વગર વ્યાજે સોપવામાં 
આવેલ છે. 

5) આગામી પુના ઝોન દ્વારા નિયોજિત 
સમૂહ લગ્ન વસંતપંચમી તા. ૧૪-૦૨-૨૦૨૪ ના 
રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ છે જે અંગે ચર્ચા 
કરતા દરેક સમાજોને વિનંતી કરવામાં આવેલ કે 
મોટી સંખ્યામાં સમુહલગ્નમાં જોડવા માટે પ્રયત્ન 
કરવા. 

6) પુના ઝોન સમાજ દ્વારા સમાજના 
ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કાર્યક્રમો અંતર્ગત આર્થિક 
વિકાસ માટે બિઝનેસ સેમિનારનું આયોજન 
તા.૦૫-૦૩-૨૦૨૪ ના રોજ શ્રી પાટીદાર ભવન 
પૂના મુકામે યોજવાનું નક્કિ કરવામાં આવેલ 
જેના આયોજન માટે ઝોન સમાજના 
પદાધિકારીઓ, સ્થાનિક સમાજ, યુવા મંડળ સાથે 
રહીને આયોજન અંગે રૂપરેખા તૈયાર કરવી. 

7) પુના ઝોન સમાજ દ્વારા સમાજના 
સભ્યો માટે આયુર્વેદિક મેડીકલ કેમ્પ, વડીલો માટે 
ફુલ બોડી ચેકઅપ, મહિલાઓ માટે કેન્સર 
ડિટેકશન કેમ્પ તેમજ અન્ય ઉપયોગી સેમીનાર 
અને કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું એવું પણ નક્કિ 
કરવામાં આવેલ. જેને અનુસંધાને ફુલ બોડી 
ચેકઅપનો પ્રોગ્રામ સમાજના ડૉ. ભરતભાઈ 
ધોળુના સહયોગથી શ્રી પાટીદાર સમાજ પૂણે દ્વારા 
તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૩ થી કાર્યક્રમની શરૂઆત 
કરવામાં આવેલ છે. વિધાર્થી બાળકો માટે કેરીઅર 
ગાઈડન્સ ના કેમ્પનું આયોજન કરવું તેમજ ૧૩ 
વર્ષથી ઉપરની બાળાઓ અને ઉંમર વર્ષ ૪૫ 
સુધીની મહિલાઓ માટે તેમને મુજ્વતા પ્રશ્નો અંગે 
માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરવું. 

8) પુના ઝોન અંતર્ગત ઘટક 
સમાજોના તમામ સભ્યોનું સ્નેહ મિલનનનો 
કાર્યક્રમ ડીસેમ્બર ૨૦૨૩ પૂર્વે યોજવો જેથી સર્વે 
ઘટક સમાજોના ભાઈ-બહેનોમાં સ્નેહ જળવાય 
અને પરસ્પર આત્મીયતામાં વૃધી થાય. 

અન્ય વિષયોમાં સમાજમાં ઉભા થતા 


પેપ્સી પ્રેમ કેટલો મોંઘો પડે છે એ દવાનાં બિલ 
ભર્યા પછી સમજાય છે. છાશ એ પૃથ્વી ઉપરનું 
અમૃત છે. પણ ઠંડા પીણાંનું ઝેર ગટગટાવવાની 
બધાને આદત પડી ગઈ છે. ઝેર તો પીધાં છે 


જાણી માણી] ! દતે મજબૂર. 

મકાનને બારીઓ, બારીઓને પરદા- 
શુદ્ધ હવા ઘરમાં આવી ન જાય એની જડબે સલાક 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. ખુલ્લા શરીરે, ખુલ્લા 
દિલે, ખુલ્લામાં ખુલ્લી હવા ખાવાનો ય કંટાળો 
આવે છે. એટલે રોગોને પણ ખુલ્લેખુલ્લા મોકળું 
મેદાન મળી જાય છે. તમાકુવાળાં પાન ખવાય છે 
પણ તુલસીનો છોડ અળખામણો લાગે છે. ધ્યાન 
તરફ બેધ્યાન રહેવું હવે પાલવે તેવું નથી. 
માટલાંને દેશવટોને ફ્રીઝને નિમંત્રણ હવે રોગોનું 
આમંત્રણ બની જાય છે. 

હસવાનું તો માણસ ભૂલી જ ગયો છે. 
માણસ હસતો સારોને કૂતરો ભસતો સારો. હાસ્ય 
એ તો આત્માનું સંગીત છે. જાગો. જાગ્યા ત્યારથી 
સવાર, નિરોગી રહેવું આપણા હાથમાં જ છે. હાથે 
કરીને હોળી રમવાનું છોડો. શાંતિ રાખીએ, 
સંતોષી બનીએ, ચિંતા છોડીએ સો વર્ષ જીવીએ 


એટલા માટે જ બધા કહે છે કે : 
પહેલુ સુખ તે જાતે નર્યા. 

શ્રી પાટીદાર સમાજ પૂના દ્વારા સ્વસ્થ 
સમાજ અભિયાન અંતર્ગત સિનીયર સીટીઝન ૬૦ 
વર્ષની ઉપર તેમજ ખાસ ડાયબેટીક પેશન્ટ અને 
૪૦ વર્ષના ઉપરના યુવાન ભાઈ-બહેનો માટે 


ધરા રાખવામાં આવ્યા હતા કાર્યક્રમનું ઓપનિંગ 
વડીલ માતૃશ્રી જાનીબેન રામાણી ના હસ્તે 
રીબીન કાપીને કરવામાં આવ્યું હતું સૌપ્રથમ 
ગણપતિની સ્તુતિ કરી મા ઉમિયા અને ભગવાન 
લક્ષ્મીનારાયણ ના નામના જયઘોષ કરી એન્ટ્રી 
કરી હતી.. 


મહિલા મંડળ ના પ્રમુખ શ્રીમતી 
દમયંતીબેન ભાવાણી મહામંત્રી શ્રીમતી 
મંજુલાબેન મૈયાત દક્ષિણ ગુજરાત મહિલા સંઘ 
ઝોનના પ્રમુખ શ્રીમતી નર્મદાબેન સેગાણી 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેમજ કમિટીની બહેનોએ 
વિશેષ હાજરી આપી હતી. 


આકસ્મિક જેવા કે, વૈધકીય મદદ, કુદરતી આફતો 
તેમજ અન્ય આપત્તિઓ માટે ઘટક સમાજો તેમજ 
ઝોન સમાજ દ્વારા આકસ્મિક રાહતનિધિનું 
આયોજન કરવું એવું સર્વાનુમતે નક્કિ કરવામાં 
આવેલ. તેમજ ભારતભરમાં જ્યાં જયાં ચેરીટેબલ 
ટ્રસ્ટ દ્વારા રાહતદરે વૈધકીય સારવારો થતી હોય 
તેવી હોસ્પિટલોની યાદી તૈયાર કરવી જેનો લાભ 
સમાજના સભ્યો લઇ શકે. તેમજ સરકાર દ્વારા 
ચલાવવમાં આવતી આયુષ્માન યોજના, 
મેડીકલેઇમ યોજનાનો લાભ લેવો. 


સર્વે ઘટક સમાજના પદાધિકારીઓને 
ભૂમિદાન, રદ્દી થી સમૃધી, દિવાળી બોણી માટે 
સક્રિય રહી માર્ચ ૨૦૨૩ સુધી કાર્ય પૂર્ણ કરવા 
માટે જવાબદારી સોપેલ. 

આગામી તા. ૧૪-૦૨-૨૦૨૪ 
વસંતપંચમી ના દિવસે યોજાનાર સમુહલગ્ન ના 
આયોજન અંગેની માહિતી સમાજના સર્વે સભ્યોને 
આપવી અને મોટી સંખ્યામાં જોડલાં જોડાય તે 
માટે પ્રયત્ન કરવા. 

શ્રી અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર સમાજ 
દ્વારા સમોયોચિત નીતિનિયમોમાં ફેરફાર અંગે 
સૂચનાઓ મંગાવેલ છે તે અનુસાર શ્રીસમાજ દ્વારા 
ગત અધિવેશનમાં બનાવેલ નીતિનિયમોની 
ડીઝીટલ તવ ફાઈલ સ્વરૂપે પુસ્તિકા ઘટક 
સમાજોને વ્હોટ્સઅપ ના માધ્યમથી મોકલવામાં 
આવેલ છે. જેની સ્થાનિક મહિલા મંડળ અને યુવા 
મંડળને સાથે રાખી ચર્ચા-વિચારણા કરી જે નિતી- 
નિયમોમાં સુધારાની આવશ્યકતા હોય તેની જાણ 
ઝોન સમાજને ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ પૂર્વે જણાવવું 
જેથી સુધારા નિતી-નિયમોનું સંકલન કરી શ્રી 
સમાજને સમયસર પહોચાડી શકાય. 

શ્રી અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર મહિલાસંઘ 
દ્વારા રચિત પૂના ના હોદ્દેદારો તેમજ 
સંપૂર્ણ કારોબારી સભ્યોનું પૂના ઝોનના હોદ્દેદારો 
દ્વારા સભામાં મહિલા શક્તિઓનું સન્‍માન 
કરવામાં આવેલ. 

અંતે ઘટક સમાજોના સર્વે 
પદાધિકારીઓના સાથ સહકાર માટે પ્રમુખશ્રીએ 
આભારની લાગણી વ્યક્ત કરેલ. ત્યારબાદ 
મહામંત્રી ચતુરલાલ લીંબાણી દ્વારા ઉપસ્થિત સર્વે 
સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરેલ અને પ્રમુખશ્રી 
પરવાનગીથી સભા સમાપ્તિની જાહેર કરેલ 
રાષ્ટ્રગાન બાદ સભા પૂર્ણ થયેલ. 


ડ81રાળળ ૩૩/ ટેસ્ટ નું આયોજન આપણી 
સમાજના ડૉ. શ્રી ભરતભાઈ ધોળુ દ્વારા ગુરુવાર 
તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૩ વસંત પંચમીના પાવન 
દિવસે સંપૂર્ણ બોડી ચેકઅપ કાર્યક્રમ “પાટીદાર 
ભવન” પુના મુકામે સવારના ૮-૦૦ કલાકે 
રાખવામાં આવેલ. 

આ કેમ્પમાં મગજ, કિડની, લીવર, 
થાયરોડ, હૃદય, શરીરના હાડકાં અને સ્નાયુઓ 
તેમજ લોહીની ટેસ્ટ દ્વારા સંપૂર્ણ બોડી ચેકઅપનો 
કાર્યક્રમ ગોઠવવામાં આવેલ. જેમાં મોટી સંખ્યામાં 
ભાઈ-બહેનોએ આ તપાસણીનો લાભ લીધેલ. 

ત્યારબાદ સમાજના ભાઈ-બહેનો માટે 
આપત્કાલીન મેડીકલ કીટ જેમ કે, (૧) એર બેડ (2) 
સકસન મશિન (3) વ્હીલ ચેર (4) વોટર બેડ (5) 


શ છુ” 


ન્યુબીલાયઝર મશીન (6) ઓથો બેડ (7) વોકર (8) 
ગ્લુકોઝ સ્ટેન્ડ (9) ઓક્સિજન ફલો મિટર (10) 
ટોયલેટ ચેર (11) બેડ રેસ્ટ (12) બેક રેસ્ટ (13) બેડ 
પેઇન (14) યુરીન પોટ (15) ડીઝીટલ થર્મોમીટર 
(160 એકસરસાઇઝ સાયકલ ઈત્યાદી સાહિત્ય ની 
વ્યવસ્થા સમાજ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. 

સંબધિત ઉપકરણોની પૂજા વિધિ 
સમાજના વડિલ શ્રી પુરુષોત્તમ લાલજીભાઈ 
પોકાર અને ડૉ. ભરતભાઈ ધોળુના વરદહસ્તે 
બ્રાહ્મણ દ્વારા મંત્રોચ્ચાર થી કરવામાં આવેલ. આ 
કાર્યક્રમમાં સમાજના નાના બાળકો તેમજ ભાઈ- 
બહેનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલ. 

શ્રી પાટીદાર સમાજ પૂણે દ્વારા 
સંચાલિત પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ પર 


આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા 
સમાજના ભાઈઓ અને યુવક મંડળનો ખૂબ મોટો 
સહકાર મળ્યો હતો. સમાજના ભાઈઓ અને 
બહેનોએ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી અને 
ચટાકેદાર વાનગીઓનો 
સ્વાદ માણ્યો હતો.. 


મહાપ્રસાદ વેળા ગૌદાન નોંધ કરતા આયોજક, 


ગત રોજ રવિવાર તા. 29-01-2023 
રવિવારના શુભ દિવસે નખત્રાણા, નવાવાસ 
મધ્યે પુજયશ્રી સુરાબાપા ની તીથી નિમિત્તે 
સમસ્ત સુરાણી પરિવાર તેમજ નવાવાસ 
પાટીદાર યુવક મંડળ દ્વારા સહિયારૂ આયોજન 
કરવામાં આવેલ. 


નવાવાસ પાટીદાર સમાજના ભાઈઓ 
અને બહેનો તેમજ સુરાણી પરિવાર દ્વારા શ્રી 
સુરાબાપા સ્થાનક ડુંગર ઉપર રાસ રમવામાં 
આવેલ ત્યાર બાદ મહા પ્રસાદ નું આયોજન 
સ્થાનિક સમાજ મધ્યે રાખવામાં આવ્યું હતું... 


સમૂહ વિવાહ માં સનાતન ધર્મ પત્રિકા અર્પણ 
- હેદરાબાદ 


જેના લગ્ન જ સમાજીક સંગઠનનાં એક 
સોપાન માં થયા છે તેવા યુગલને સામાજિકતા 
અર્પણ કરવા હૈદરાબાદ સમાજ દ્વારા આયોજીત 
સમૂહ લગ્ન મહોત્સવ નિમીતે નવ દામ્પત્યને 
સનાતન ધર્મ પત્રિકા, વાચક સભ્ય પદ આજીવન 
ભેટ આપી સામજિક માહિતી અંગે અવગત રહીને 
ઘર પરિવાર અને સમાજનાં સંગઠનમાં વૈચારિક 
આદાન પ્રદાન કરવા ભેટ અર્પણ કરતા સ્થાનિક 
હૈદરાબાદ સમાજ ના પ્રમુખ પુરૂષોત્તમભાઈ 

ફી 


મનજી ભાવાણી અને મહામંત્રી શંકરભાઈ સામજી 
રામાણી. 

તેમજ મહિલામંડલનાં પ્રમુખ 
નર્મદાબેન નાનજી સાંખલા અને મહામંત્રી, 
મીનાબેન કાંતિલાલ દીવાણીનવ યુગલને 
સનાતન પત્રિકા દ્વારા જાગૃત અને ઉજાગર 
બાનવવા કાર્ય કરનાર આયોજન કરતા 
જાવતભાઈ સુરાણી ને અભિનદન... 


છત્તીસગઢ રીજીયન, 


01 28 18॥1100 2023 51118040 
800 210100 કટા (હા કાભ ૬ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 


પાટીદાર યુવાસંઘના 50 વર્ષ પૂર્ણ થતા નખત્રાણા 
ખાતે સનાતની શ મહોત્સવ તા..11 થી 14 મે 
2023 ઉજવવાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે 
આ ઇવેન્ટની વિવિધ સ્પર્ધાતમક હરીફાઈમાં 
ભાગ લેવા માટે નું રીજીયન લેવલનું સીલેકશન 
તારીખ 28/1/23 ના શ્રી પાટીદાર સમાજ રાયપુર 
મા છત્તીસગઢ રીજીયન ચેરમેન, કિશોર નાકરાણી 
ના અધ્યક્ષ સ્થાને થયેલ. 

જેમા વિભિન્ન ઇવેન્ટ ના સેલેકશન 
તેમના એક્સપર્ટ ફેકલ્ટી ને આમંત્રણ આપી તેઓ 
દ્વારા આ સિલેક્સં કરવામાં આવેલ. આ દરેક 
ઇવેન્ટ ના અલગ અલગ કન્વીનર બનાવેલ હતા 
તેઓના માર્ગદર્શન મા પસંદગીઓ કરવામાં 
આવેલ છે. 

આ પ્રસંગમા છત્તીસગઢ રીજીયન ના 
ચેરમેન કિશોર નાકરાણી મિશન ચેરમેન પવન 
દિવાની, રીજીયન 1૦ હર્ષદ માકાણી, મહાનદી 
ડિવિઝન ચેરમેન ગુણવંત ધોળું, શિવનાથ 
ડિવિઝન ચેરમેન જીગ્નેશ નાકરાણી, મહાનદી 
ડિવિઝન સેક્રેટરી પ્રદીપ હળપાણી, શિવનાથ 
ડિવિઝન સેક્રેટરી રાજ ધોળું, રીજીયન ચીફ 
સેક્રેટરી યોગેશ છાભૈયા અને જોઇન્ટ ટ્રેઝરર 
શાંતિલાલ વેલાણી અને વિશેષ રૂપથી યુવાસંઘ 
સેન્ટ્રલ ટીમ લીડર ફોરેસ્ટ કાઉન્સિલ સેક્રેટરી 
નવીન લીંબાણી, સેન્ટ્રલ મેટ્રોમોનિયલ સમિતી 
ના 3૩૦ અને રીજીયન ।ગ2 અશોક વાલાણી 
કાઉન્સિલ સ્પોર્ટ્સ 2020 ગીરીશ નાકરાણી, 


ર કાટા. મે કઝ. જન” 


સજ્યકેશનં એન્ડ ટેન હન્ટ 99 શ્રીમતી 


પ્રીતિબેન છાભૈયા અને કારોબારી સભ્યો 
ઉપસ્થિત હતા અને સાથે સાથે શ્રી પાટીદાર 
સમાજ રાયપુર ના પ્રમુખશ્રી મોહનભાઈ છાભૈયા 
અને કારોબારી, શ્રી છત્તીસગઢ ઝોન સમાજના 
મહામંત્રી અર્જુનભાઈ ધનાણી અને કારોબારી, 
છત્તીસગઢ મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી 
શાંતાબેન નાકરાણી અને કારોબારી, પાટીદાર 
મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી લીલાબેન 
નાકરાણી અને કારોબારી, શ્રી પાટીદાર યુવા 
મંડળ ના પ્રમુખ, હરસુખ રૂડાણી અને કારોબારી 
ઉપસ્થિત રહેલ. 

આ સુપર સિલેકસન ના કાર્યક્રમનુ 
સંચાલન રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી યોગેશ છાભૈયા 
દ્વારા કરવામા આવેલ. 


જ દા / ડી 
મહિલા મંડળ દેવગઢ પાટીદાર સમાજ- 
આનંદધમેળા નું આયોજન 


પરશુરામ ડિવિઝન દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયનમાં તા.26-01-2023 ગુરુવારે ના રોજ 
પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે શ્રી દેવગડ પાટીદાર સમાજના મહિલા મંડળ દ્વારા આનંદમેળાનું આયોજન 
દેવગડ મુકામે સાંજે ૫:૦૦ કલાકે કરવામા આવેલ. જેમાં મહિલા મંડળ દ્વારા વિવિધ વાનગીઓ બનાવી 
વેચાણ કરીને મનોરંજન સાથે ટેલેન્ટ અને સંગઠન ને પ્રોત્સાહિત કરવાની સાથે ઊર્જા અને ઉત્સાહ સાથે 
ફંડ રાઈજીંગ કરેલ. આ આનંદમેળા માં સર્વે સમાજ જનોએ હાજરી આપી આનંદમેળાનો આનંદ લીધેલ. 
બાળકો વિવિધતા અને પોષ્ટીક ખોરાક અંગે અવગત થયેલ.. 


આઝાદી નો અમૃત મહોત્સવ.... 


ભ્રત્ય અને અહિંભ્માના પૂજાટી રાષ્ટ્રપિતા પૂજ્ય 
મા ગાંધીજ 


ળી પુણ્યતિથિ ૫2 કોટી કોટી વંદન. 


718 


સનાતની આઝાદીનો.. 
શતાબ્દી મહોત્સવ... 


થ્યા 


5% 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજ 


સમય ગુમાબા પેહ હલા 
સમયતી કિમત કરો.. 


અંડર-19 120 મહિલા વર્લ્ડ કપ 
વિજેતા ટીમમાં છે કચ્છની યુવતી 


રાપરના ધાણીથરની 
હર્લીગાલા ભારત 
તરફથી વર્લ્ડકપમાં 
લીધો ભાગ 


મુળ ધાણીથરના હાલે 
૨ મુંબઈના જુહમાં રહે છે 
હ હર્લી ગાલા. 


| ભારતની અંડર-19 
' મહિલા ટીમમાં હર્લી 
ના ગાલાનો ઓલરાઉન્ડર 
| તરીકે થયોહતો 
1 સમાવેશ. 


ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે અંડર-૧૯ વિશ્વકંપ જીત્યો 


ભારત અને ઇંગલેન્ડ વરચે કાઇનલ મેચ રમાઇ હતી : ભારતનો 0 વિકેટે વિજય 


નવી દિલ્હી, તા.૨૯ 
શેફાલી વર્માની 
આગેવાનીમાં ભારતીય મહિલા 
અન્ડર-૧૯ ટીમે ઈતિહાસ રચી દીધો 
છે. સાઉથ આક્રિકામાં પ્રથમવાર 
રમાઈ રહેલા મહિલા અનન્‍્ડર-૧૯ 
વિશ્ચકપની ટ્રોફી ભારતે જીતી લીધી 
છે. ભારતે ફાઇનલમાં ઈંગ્લેન્ડને ૭ 
વિકેટે પરાજય આપ્યો છે. ભારતીય 
ટીમે ટૂનમિન્ટ દરમિયાન શાનદાર 
પ્રદર્શન કર્યું અને માત્ર એક મેચ 
ગુમાવી હતી. ફાઇનલમાં પ્રથમ 
બેટિંગ કરતા ઈંગ્લેન્ડની ટીમ માત્ર 
૬૮ રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ 
હતી. જેના જવાબમાં ભારતીય 
મહિલા ટીમે ૧૪મી ઓવરમાં ત્રણ 
વિકેટ ગુમાવી લક્ષ્ય હાસિલ કરી લીધો 
હતો. 


લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી 
ભારતીય ટીમને શરૂઆતમાં બે ઝટકા 
લાગ્યા હતા. કેપ્ટન શેફાલી વર્મા ૧૧ 
બોલમાં ૧ ફોર અને ૧ સિક્સ સાથે 


/૮૮ ઇ79 1/0,૬#₹'૬ 720 ૫/૦ર।-.૦ ૮૪૫૪? ૬૦૫1૫ &ઃ૨1૯& 2923 


૧૫ રન બનાવી આઉટ થઈ હતી. 
શ્વેતા સેહરાવત પ રન બનાવી આઉટ 
થઈ હતી. ત્યારબાદ ત્રિશા અને 
સૌમ્યા તિવારી વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે 
૪૬ રનની ભાગીદારી થઈ હતી. 
ત્રિશા ૨૯ બોલમાં ર૪ રન બનાવી 
આઉટ થઈ હતી. સૌમ્યા તિવારી ર૪ 
રન બનાવી અણનમ રહી હતી. 


મહિલા ટીમની કેપ્ટન શેફાલી મબ 
ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો 
નિર્ણય લીધો હતો. 
બોલરોએ કેપ્ટનના નિર્ણયને યોગ્ય 
ઠેરવતા શરૂઆતથી ઈંગ્લેન્ડને બેક્ફૂટ 
પર ધકેલી દીધું હતું. ભારતને પ્રથમ 
સફળતા તિતાસ સાધુએ અપાવી 


૮101।[ખાગ૦૫પડ “૦૯૭2 


અન્ડર 


ભારતીય 


આગામી આયોજન અંગે કેન્દ્રીય સમાજ અને આયોજન સમિતિના 
મુખ્ય હ હોદેદારનો ડી માં બેઠકનો દોર 


દિવસો બાકી.. 


ઊર્ટ 


સમય ગુમાણા પેહલા 
સમયની કિપ્ત કરો.. 


આયોજન સમિતિના વડા માલના ભાવાણી નાં નેતૃતમાં અન્ય ઉપ ચેર મેન રમેશભાઇ પારસિયા, દિ. 
ભીમાણી અને હિતેશ રામજીઆણી સાથે સમાજ નાં મુખ્ય મોવડીઓ ની ગત રોજ કાર્યાલયમાં બેઠક નો અવિરત દોર.. 


(1.1૬. 


દ ઘા દાદ દા સાઇ 


હતી. તિતાસે લિબર્ટી હીપને શૂન્ય 
રને આઉટ કરી હતી. ત્યારબાદ 
અર્ચના દેવીએ નીંવ હોલેન્ડને 
બોલ્ડ કરી હતી. ગ્રેસ સ્ક્રિવેન્સ (૪) 
રન બનાવી અર્ચનાનો શિકાર બની 
હતી. ઈંગ્લેન્ડની ટીમે માત્ર ૧૬ 
રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. 


ભારતીય મહિલા 
ટીમની વિશ્વકપમાં 


સફર 
-સાઉથ આફ્રિકા સામે લીગ 
મેચમાં ૭ વિકેટે વિજય 
-યુએઈ સામે લીંગ મેચમાં 
૧૨ર રનથી જીત 
-સ્કોટલેન્ડ સામે લીગ મેચમાં 
૮૩ રને જીત 
-સુપર-૬માં ઓસ્ટ્રેલિયા 
સામે ૭ વિકેટે હાર 
-સુપર-૬માં શ્રીલંકા સામે ૭ 
વિકેટેજીત 
-સેમીકફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 
૮ વિકેટે હરાવ્યું 
-કાઇનલમાં ઈંગ્લેન્ડને હરાવ્યું 


ક ઝિવસાન ગોવ, 


સ્વ: જાનબાઈ અરજણભાઈ ઠાકરાણી 
ઉમર: 91 વર્ષ | તા. 29/1/2023 
કચ્છ માં ગામ ગઢશીશા (1/01/0) 
(સ્થાનિક) 


(૧૦) 


સ્વ: મણીબેન કાનજીભાઈ છાભૈયા 
ઉમર:85 વર્ષ | તા. 28/1/2023 
કચ્છ માં ગામ તલવાણા 
(સ્થાનિક) 


ઉનાઇ. ૦૦૬1૮૬ 
ડાં [તા'ત/તા1 1111001) 511૫૦૫ [૦. 186/187, ગળા 140. 7,8,9, €॥પઘવંપત 


ઉતા વ॥॥ાત॥ાત્વા1 - 370201, ।વાધ૦॥1, ઉપાંતાલા - 


11વાંત. 


ઉતા૦૯૬1001॥નાં નિઘતતા॥ - 1010. 4-91 99791 57883 


છર-&8૫૯૮ ૦૬૬-1૮૬ 


1. બઞપ&10૫#&0 - ॥હણપપ&્ા#ા૬ 


૩. દ।દપ્રપ/ા - 1701: ॥&0ઇ 


પ્ાપ્ટાવઝાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“તા તાલંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. પ ૪૦૬૦૭4૩૭4૩ - 1૬4૫4041૫4 4. પ્ર 1/૪૫/&0& - &પ્0પ04 20/0૬514 
8112૫૦50 0વાં - 110. 4-91 78934 59459 3૩તા|૦૬110॥તાં - (10. 4-91 78428 05202 


5. 11&10305&0 - ૦0& : ।લતાણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


81.1૬. રરછા15 


#4₹/%ઝ ૦11૮૬ 
45, ૦૦૦૭ાત્યામ્ત ૮1૫૦૮4૮, ૦ઘાપ્કધંધુગ્ધ, 
1«પતંઝપ્કયતાં, ૯.૮13, બૉપાંકત્કદ - 370 140. 
ગલતાંડાઉ0ણઝાપ્યાં રઘતઝાવ1ા - 101૦. * 91 ૦૦254 ૦૩૦4૭૪ 
ણપાત્કાંછામ્કાં રઘતઝાવાં - 11૦. * 91 ૦૦784 49205 


।વંડા1૦। છતાં - 11૦0. 4-91 94826 95508 


93:૪૨ 12:₹14₹૬-553₹954 ૦૮ ૪૦૦૬ શ$૦ળઇડદ 


જાઇારકતા ૬૪-૬૯૬-૭૪ | ₹1૬ર૬-૬૪૯૬૬૧-૪-%ક૭- | ૬૦૬#ર/ ઝદ ૯: 


#વવ૬1૩૦1-૩1મતા રિઘાતંતા૩1: 9979352929 


11.1૬ 111 0ણદર 2૪1. 119- 
1117ણદાર 110112૦ર1-૬ ર .& પ૩ બારગ્દાર ડઇ૦૭ગા_।દ રડ 


#4૬₹:/0 ૦11૮૬૬ 
5૩૫૮૫૪૦૪ ₹₹૦. 186/187 શગ૦૬ #₹4૦. € 
વ્યાત્તા1ઊતાપ્યા' - 370 2014. 'વપાદધ્તાડ, બ્ઘાંલત્લદ - 110મ્તાંઝ- 


ટાર, 1 છાદાત ૬£1ર1૬1ર.1ર15 
£૬:2૯૭9૦1 દર .ષ૦ 1107ણદાર 10 ૦ર 1 ૬:ર 


#4દ૬:/%0 ૦11૮૬૬ 
₹1દ £₹4૦. 3. ૯૩૮૦૫મ્ત ₹1૦0૦, 'ગ૦ ₹4૦. 26. 
5૦૦૬૦૮ - 3, '#/૪ઇ ૯૫1પ્રપ્ક%/છ ડક. છા...“ 7 બજકા્તાપ્રતાપ્લા૪૩ 
1૬1૬૮40. બ્ઘાંછતકદ - 370 20 
દડામ્યત્યદાઝપ્ઝાં રઘતઝત#માં - 10૦. *૦૧4 97941 57884 


